









Y — 


DWY GAN. * 


cen eC o 0 — 












I, 
CYMHORTH u 








IHunan-Adnabyddiaeth. 






II, 
GOLWG 


Ie &eciyllfa €Crístianognnopb, | 


—_ 
O amser Crist hyd yn bresennol, 







GAN ELIZABETH DAVIES, 
CELLAN, 
Mc 







Achosïo» mawrion o drueni, 
Xw anufudd dod â diogi ; 

Os daw'n ufudd yr ewyllys, 
Y farn, mae'n debyg, ddaw'n ddeallus, 







Y dyn f'o doeth gaiff, yn l;e blinder, 
Yn ei fynwes dderbyn pleser; 

Hefyd, fawr fendithion. bywyd, dî 
A thragwyddol fywiol wynfyd. 



























ABERYSTWYTH, 
ARGRAFFWYD GAN SAMUEL WILLIAMS, ï “Ma 
î A E 
lo1J. 





Cm, 


a I 


RHAGYMADRODD. 


MAE yr hyn a ganlyn wedi ei amcanu i'r dyben i'r rhai a* 
i darlleno, adnabod oddi ar ba egwyddor mae eu hymddyg, i 
ìad wedi tardd u; neu holi pa annogaethaua'u cyffrôddifedd. 
iannw'ry mddypriad hwnw. Hefyd, da genyf i bawbystyried, ua 
all neb feddiannu un ymddygiad hebfod oryw effaithar ereilì, | 
naill ai da neu ddrwg. Hefyd, da genyf bawb ystyried, nad| 
ocsnebyngwneydna dweyd dim yn y byd heb eu cyflïoi gon] 
Tyw annogaeth ; ac aneirif yw'r annogaethau sydd wedi cyffroi 
dynolryw i'r ym ddygiad maent ynfeddiannu, Rhai a alwant yni ' 
o'r cyfryw annopaethau yn brofedigaethau, gan eu bod wedi ar- | 
wain dynion i'r ho]l ddrygau sydd yu y byd, ac, fe allai, agos i| 
bobtrueni, O bosibl y deallai rhai fy meddwl yn well trwy eu | 
galw yn gynghorwyr yn lle annogaethau. Yn gytunol â'r gair| 
hwn etto, ni a welwn nad oesneb yngwneyd dim heb gynghori! 
rhywbeth. Rhain gymunerant eu cynghori gau dueddiadau eu | 
cyrphi ymddwyn ynanweddusiawn. Erbod blysiaua chwant 
au wedi cu trefnu i ddybenion da, o'u €adw mewn trefn ddoeth, | 


etfo, lle na b'ont dan Íywodraeth y ddysgeidiaeth a roddodd y | 


“Creawdwri'w llywodraethu, hwy arweiniant eu perchenogion || 
i'r gwahanol ddrygau a. fyddont yn tarddu fwyaf naturiolodd 

wythyut. Rhaiagymmerant eu cynghori gan eu tueddiadau i 
fod yn feddwon a godinehwyr, a'r amrywiol ddrygau ereill a all" 
darddu oddiwrth dueddiadau eu cyrph. Ereill a gymmorant ew a] 
cynghori gan eu llygaid i fyned ar ol yr amrywiolwa 


ymofyn am dao, fel pe byddai ryw we 


naturiol dueddiadau dynolryw ìi ddilyn mewi 


hwyseu hanwydau a'u chwantau corphorol, mae'rgorchymyn- 
ion mor'amÌ yn yTestameut New ydd ymgadw oddiwrth chwant- 
aucnawdol. Ac o achos defnyddioldeb yr holl drwgareddau agi| 
mne dynolryw wedi eu cael af eu cynnaliaeth, mae llawer wedi 4 
cael eu hennill i garu'r byd, fel maent yn gwneyd eilun o hono, 
Ynerbyn y fatb ymdd ygìad mae gorchymynion amli$eidio caru 

ybydna'r pethau sydd yny6yd. Rhai a gymmerauteu cynghori. 
gan'yr olwg sy' ganddynt ar y parch ron t'r ihai mwyafrhagor. 


ol yn eu golwgi mofyn am dano mewn llawer o ffyrdd anghym- |, 


hwys: fe allai mai d yma'r dygau ysbrydol yn y nefolion leoedd, ' 
oedd yrApostol yn sôn am danynt, gan fod y mawrion yr amser 
hyny yn fawr eu zêl am glôd amawyredd daearol Ac y'mlia sef 
yllfa bynag mae neb yn y byd, gall wybod pa annegwethau neu 
gynghorwyr a'i harweiniodd iddi, Gobeithio bydd ystyriaeth 
ohynwneydi'yrhaisydd wedi bod dan dywysiad 
ì ddewis yv annogaeth neu'rc ynghor goreu, fel y m ae'r ddiareb, 
£Gwell hwyr na hwyrach.” Pob mn ag sy'n cymmeryd cynghor 
gweel, mae ei ymddygiad yn wael, ac yn anghysurus: ond yr 
hwn sy'n dewis y cynghor doethaf yw y dyn doethaf'a goreu; 


' yn ganlynol y lyn mwyaf cygurus yn ci fywyd. Gobeithio bydd; 


ystyriaeth o hyn, a'r hyn a ganlyn, i wneyd i'r rhai a'u day-! 


Jlenont i osod eu rheswm ar yr orsedd i farnwpobannogaethau | 


Meu gynghorion, fel y gwclont pa rai sydd o'r tueddiad goreu, 
a Â'w harwain i ddedwyddwch yn y byd hwn, aw un a ddaw, 





geddsydd | 
yny byd. Eveill agymmerant eu cynghori gan Íais gwageddi , 
rthiddynt. Ac oachos i“ 
ì mrodd anghym: | 


Le . | Y FT NU PS Troir P^ bl 


gau gynghor, 


| CAN T. 
1 i| Cymhorth 2 Hunan-Adnabyddiaeth, 


WM () a M^ 


oy | Pa un a fyddai'r byd yn well, 
di| Neu waeth nag mae ef "nawr y'mhell, 
i| Pe byddai piwb trwy'n daear ni, 
O'r un ymddygiad a thydi, 
| Ddyn ieuangc, 'rhwna âi ar ol? 
| Arferion a chyfeillion ffôl, 


J B'ai pawb fel ti, O! gwaeth nag mae, 
| Ai dull y ddaear yn ddiau, 
'' | Tywyllu gan arferion drwg, 
' Wnai meddwl pawb, fel tarth a mŵg ; 
“| 'R efengyl a ddiflanai'n llwyr, 
it] Fel goleu 'r haul pan ddêl yr hwyr. 
4 Ond y rhai ieuainc sydd yn awr, 
I Yn cofio eu Creawdwr mawr, 
Ar dwyll na thrais ni ro'nt eu bryd, 
Ond llewyrch byddant yn.y byd. 
â Eu cynnydd hefyd fydd yn fawr, 
| Ac amlwg fel goleuni'r wawr ; 
r/| Trwy gariad dofant lîd a gŵg, 
;| A muriau pob arferion drwg. 
J Fath íe'ngctyd fydd yn hardd eu gwêdd, .: 
| S:rioli waant y byd â hêdd z tY 
Ymlidiant ddâ dywyllwch prudd, 
Fel cilia'r nôs pan ddêl y dydd, 


| 684. | 





8 O'u mewn doethineb gwreiddio wna, 
Fel hâd mewn tîr o driniaeth dda ; 
Ou mewn cynnydda'n wrol iawn, 
A rbydd i'w mynwes gysur llawn. 


g O ddyn ! 'rhwn wyt â'th fryd ar dwyll, 
Ystyria 'nawr mewn eitha” pwyll, 
Pe fel tydi y byddii'n dae'r, 
Ni ellid credu brawd na chwaer, 
io Ond ef, y geirwir, didwyll, cu, 
A all gyhoeddi'n ddigon hy, 
Pe byddai pawb fel fi â'u bryd, 
Ai twyll a chelwydd maes ô'r byd. 
yI Ond ti 'rhwn a ddirmygi'th frawd, 
Neu defli arpo unrhyw wawd, 
Pe cymrraì pawb dy arfer ddrwg, 
Fe lanwai'r byd o lîd a gŵg. 
r2 Ond 'rhwn ymdrecho fod yn gall, 
Pin welo eî ryw ddirgel wall, 
Doeth gynghor brawdol rydd yn rhôd, 
Mewn gobaith bydd yn wîr leshâd, 
13 Y balch, tydi a geisì fod | 
. A'th wisg yn wych ermwyn cael clôd ; 
Ac vn a' ymddyddan â phcb un, 
Ti fyni fod yn ben dy huu, 
4 Ond pan foth eiriau di mor wan, 
Na allant roddi clôd i'th ran, 
Er hyn nìfyni u galw nol, 
Ac feily 'r doeth a'th wêl di'n ffôl, 
£5 Os cymri 'd ŷch i'th wel'd y hun, 
. Fel y gwêl arall d'anferth lun), 
C'wilyadio'n fuau wnai'n ddiau, 
A llwyr ymdrechu gwella wnâi. 
16.Mt welais feilchion lawer pryd, 
Ar ddyddiau têg cynhauaf yd, 
Yn s:thru'r lafur trwy Êiwr wall, 
Er mwyn gorchlygu'r naill y llall, 





be a 


a Dey'h, au “ Ee d, 
LL GG 


Yn wîr nid felly gwna y dyn, 

Sy'n caru pawb fel ef ei hun ; 

lOnd 'nol ei allu gwna eí ran 

I gynnorthwyo'r llesg a'r gwan, 

| Mae llawer iawn fel maes o'u pwyll» 
ÎN eu celfyddydau 'n llawn o dwyll ; 
Eu golwg yw cael clôd di-fêth, 

Dnd twyll, ni rydd ef byth fath beth, 
| Ond difalch ddyn, er maint ei dda, 
Piystyru'r gwan a'r tliwd ni wna 
Ei amcan yw daioni maith, 

lI'rwy eì holl eiriau a'i holl waith. 

I A siampl werthfawr ef a rydd, 
Mewn gair a gweithred yn ei ddydd : 

'Ni wna ef ddim er mwyn cael clôd, 

Er maint eì barch lle byddo'n bod, 


TY taeog a'r afrywiog ddyn, 
 IRhwn wyt anniddig i bob un ; 
Pe b'ai pob un fel ti o'r bron, 
Fel uffern byddai'r ddaear hon, 
. Ond ef y mwynaidd, diddig ddyn, 
“Ball ddweyd, b'ai pawb fel fi fy hun, 
'Mwyn gariad fyddai y'mhop bron, 
“Rhwn wnai y ddae'r yn nefoedd lon. 
(MY diog, a'r dystrywgar ŵr, 
Pe'ch ffordd âi 'mlaen ar dîr a d'wr, 
fwy nifer 'sgybai'r angeu glâs, 
WP eisieu gwerthfawr ffwyth y ma's, 
Ond ef, y diwyd yn eî waith, 
“Rhwn hefyd ni ddystrywia 'chwaith, 
Noí ei ddoethineb eí a'i nerth, 
Jrysorâ'r golud mwya'i weith, 
Ei amser prisia ef yn fawr, 
i chyll o'i fodd un funud awr ; 
ijofalu mae am hyn o fyd, 
| thragwyddoldeb yr un pryds 





6 
26 Y blysig, meddw, ynfyd, ffôl, 
''.Pe pawb o'r byd âi ar dy ol, 
Ai drŷch y byd yn wael ei wêdd, 
Heb ynddo sobrwydd hardd na hêdd, 


27 Ond y cymmedrol, cym'ryd wna 

Y bwyd ag sydd ií ddyn yn dda ; 

Nid brôs ddanteithion mawr eu gwerth, 

(A l&dd y glŵth) er maint eî nerth. | 
29 A'r sobr, gwyliadwrus bydd, 

Yn gwel'd y mawr wahaniaeth sydd, 

Rhwng natur syched ynddo'i hun, 

A'r blŷs sy'n dallu 'r meddw ddyn, 
29 Ystyria'r lleidr yn ddi-gêl, 

Pe byddai pawb fel ti, O gwêl, 

Pob onest âi o'r byd heb ble, 

A lladeôn fyddai y'mhob lle, 


s 


“a 


so Ond gallai'r onest ddweyd yn hŷ, 
P: byddai pawb o'r byw fel fi, ^^. 
Ni byddai carchar caeth yn bod, 
Na chloion ha'rn am law na thro'd, 


31 'R ymladdgar, ymrysongar, ffôl; 
Pe 'n'ddall dilyudi'r byd dy ôl, 
O! mawr ryfeloedd fyddii'n wir, 
Dros holl derfynau'r môr a'r tir. 

3' O id cwbl groes i hyn yw'r un 
Sy'n meddu cariad at bob dyn ; 
Pe byddai. pawb yn byw fel ef, 
Ni byddâì 'mryson dan y nêf. 

3 Y godinzbwr, .aflin ddyn, 

Pe bai*pob rhyw fel ti dy hun, 
'Nabod ci blant, na'u caru'n wîr, 
Niallaìtâd, ar fôr na thìr. 

34 Ni allai'r mamau 'nabod 'chwaith 
Mo daiau 'r plant, trwy'r ddaear faith 
Ale did lanwai trwy bob dull 

—... &in daear, trwy annhrefnu hyll, 





35 Yr annhrugarog gybydd câs, 

— Pe Byddai pawb mor llwyr ddi:rhs; 
Ni thalai'i ddim î un dyn tlawd, 
I geis'o cymhorth chwaer'na brawd. 

36 A'r tlawd gwasgedig dan ei bwn, 
I ddweyd ei gŵyn, at bwy'r âi hwn P 
A'r rhai sy'n iuyn'd y'mhell o drê', 
I 'mofyn bwyd o le i le? 

27 Rhai, Paliai, o alluoedd gwan, 

— Yn crwydro'r byd o fan i fan; 
Ac exeill- yn symddifaid iawn, 
Yn wrthddrych o ymgeledd llawn, 


38 Os calon pawb yn galed fydd, 
Dihoena'r tlodion yn y dydd ; 

A'r nôs ni wrendy neb mo'u cŵyn, 
Llettya gânt'o dan y llwyn. 

38 'R annhrug:rogion, d'wedant hwy, | 
Ewch ffwrdd ar frys bob un i'w biwy', 
Lle gellwch gael ymgcledd rbâd, 

Yn ol cyfreithiau doeth ein gwlâd. 

40 O! gallwn farnu bawb o'r bron,” 
Mai'r achos gwnaed y gyfraith hon, 
Oedd y caledwch calon fu 
Y mynwes rhai o'n teyrnas ni, 

41 'Run modd gwnaeth Moses gyfraith gâll, 
I Israel gynt pin oedd mor ddâll, 

I ysgar gŵr a gwraig ar g'oedd ; 
O ddechreu'r byd nid feily 'r oedd, 

4? Pe byddai piwb yn helpu'r gwan, 

O gywir gariad y'mhob man, 
Ni byddai un cardotyn mwy, 
Na neb yn bwys ar sîr n4 phlwy', 

2 


43 Rai annhrugarog, cofiwch 'nawr, 
Y daw i'ch cwrdd ddiwrnod mawr, 
Pan ddelo Mâb y dyn o'r nêf, 

A'i holl angylion gydâg ef, 





$ Pan gassler ger ei fron ynghyd 
A ob llwyth ac iaith o ddechreu'r byd$ 
' Ar y dydd hwnw dethol wna 
Y dynion drwg o blith rhai da, 


5 Y naill fydd ar eì ddeheulaw, 
A'r eill fydd ar ei aswy diaw ;.- 
Ac yno gwcled waeìr yn llawn, 
Ei farnau ef yn gyfiawn iawn, 
46 Wrth y rhai fydd ar ei law dde', 
Yn uchel uchel dywed e', 
O! teyrnas nêf a gewch yn rhâd, 
Chwi fendigedig blant fy Nhad, 
Can's pan oedd arnaf newyn llym, 
Yn rhwydd y rhoisoch ymborth iim' 
A phan oedd fawr fy syched i, 
Fy nisychedu wnaethoch chwi, 


48 Wrth y rhai ar ei aswy law, 
Fe ddywed wrthynt er eu braw, 
Oddi wrthyf oll, O ewch yn llu, 
I fedi'r ffrwyth a hau'soch chwi. 


49 Can's pan oedd arnaf newyn llym, 
Yn wîr nî rolsoch ymborth im': 
A phan oedd fawr fy syched 1, 
Un dafan im' ni roisoch chwi, 
5o Ni allaf gynnwys yma'r holl 
Bechodau sy' trwy'n daear oll; 
Fe ellid enwi llawer mwy, 
A'u canlyniadau chwerwon hwy, 
51 Ddarllenydd mwyn, ystyria dî, 
A wyt yn rhydd o'r drygau sy' 
Gwedi eu henwi yma lawr, 
Neu euog wyt o honynt 'nawr, 
52 Os euog, brysia, rho hwy ffwrdd, 
î Uyn delo mwy o ddrygau'th gwrdd ; 
' Pechod a'th huda 'th di yn waeth, 
__  Ne's byddot ìddo y 


ce ŵ cu 
O FT IN EC a 





53 Yns anghymhwys iawn ì fyw, 

— A fyddi 'nheulu dynolryw, 

Fel pla niweidiol byddi o hyd, 
Y'mhob cyfeillach yn y byd. 

54 Osda, O cymhwysiawn ifyw, 
A'fyddi'n nheu'u dynolryw; 

Fel canwyll oleu byddi o hyd, 
Y'mhob cyfeillach yn-y byd, 

55 Â derbyn wnei gan Dduw dy Dâd, 
Y golud mwya'i werth yn rhad, 
'Rhwn ni all neb ei ddwyn o'th law, 
Yna y byd hwn, na'r un'a ddaw. 

56 Rhois hyt o ddrŷch o'th flien, 'O ddyn, 
Ac f' allai gwelí ynddo'th lun ; 

Os drwt wyt, gwella, a chei glôd, 
Mae'n eithaf pryd, beth byna'ih o'd. 

57 Rho dro yn ol i ddechreu'th daith, 
Gan fanwl sylwi af dy waith ; 

Ac í'alai gweli lawer gwi ll, 
O eisieu gwylio'n fwy dib4ll, 

58 Os trwy gam-ddysg y dygwyd rhaî, 
I feddurhyw ymddygiad gau, 

Ni chwrdd 4 hwynt euogrwydd ' maith, 
Os; buont ffyddlogu yn €u gwaith, ^^ 

59 Ond ef, dan fawr fanteision gwiw, 
Anghofiodd bresennoldeb Duw: 
Ar hwn, O! mawr euogrwydd fydd, 
Am na bu ffyddlon yn ei ddydd, 

6o Ond dyn ag sydd â'i fiŷd ar fyw, 
Mewn cof am bresennolueb Duw, 

Yr olwg hou a'i ceidw e' | 
Yn wyliadwrus y'mhob ile, 





CAN IT. 


Golwg ar Sefyllfa Crisi/nogrwydd. 

Y MAE deunaw canta thairar ddeg, __ 

- Er pan ddaeth Crist ein Blaenor têg, | 

Fel haul, yn ddysclaer iawn ei liw, 
'N oleuni mawr i ddynolryw, 


2 Datguddiodd natur y Duw pur, 
I ddynolryw mewn goleu clîr: 

| Ei addysg ef rhagori wnaeth 
Ar bob rhyw ddysg o'r blaen a ddaeth. 
'R amser daeth i'r ddaear hon, 
Tywyllwch oedd yn llawn o'r bron z 
Gan iddo ddwyn tystiolaeth gref, 
Dros y gwirionedd [laddwyd et, 

4 Ychydig, gan dywyllwch trist, 
Ddeallodd bur efengyl Crist î 
Rhai a'i deallodd aeth yn hŷ, 
A zelog fel eu Harglwydd cu, 


5 Er cael eu herlid yma, a'u lladd, 
' Pregethu wnaethant i bob gradd, 
Ne's clywodd pawb o fôr i fôr, 
Am gariad a daioni'r lôr, 

6 O achos fod tywyllwch mawr, 
Bryd hyny'n llanw'n daear lawr, 
Cymmysgu wnaed ei addysg lân 
A thraddodiadau'r byd o'r Dlâ'n« 

g Ac hefyd wrth yr hanes gawn, 

'R eglwysi rai fu'n ddiofal iawn ; 
Am hyny'n llwyr fe aeth ar goll 
Eu canwyllbrenau auraidd oll, 

8 Lle bu Y Efengyl yn parhau; 
Mewn rhan deillwyd hi'n ddiau, 
Fel yr aeth ihsi, a hyn oedd drists 
I awdurdodi'n eglwys Urist, 





nA YT 
A — 


| 11 
i Yna ymdrechu yn fwy-fwy 
| i d'wyllu'r byd yr aethant hwyr 
l' Addoli Duw bryd hyn ni cheid, 
| Ond fel 'y byddent hwy 'n dweyd, 
Bo Pob un fai am debygu i Grist, 
| Eiladd neu'i erlid gai yn drist; 
Os codaiuun rhyw hedyn glân, 
Yn fuan cai ei daflu ì'r tân,. 
ar Er rhoi í Grist yr addfwyn un, 
Mewn enw, barch fel Duw ei hun, 
Ei ysbryd gostyngedig ef 
A Fai anghofiwyd dan y nêf, 
E2 Gwahanol iawn i'r addysg wîr, 
W A ddysgodd Crist am y Duw pur, 
Yr oeddent hwy yn gosod ma's, 
J Yn eu dychmygion Dduw y grâs, 
lan Yn FAd partol, llawn o ŵg, 
J Neu frenin, neu 'merawdwr drwg, 
F'o'n gwasgu'i ddeiliaid mewn modd gwael, 
J 'Roedd'rhai yn gosod y Duw hael, 
J*4 Y Forwyn Fair bryd hyn ar g'oedd, 
J A delwau'r Apostolion oedd, 
Fel mân gyfryngwyr oll rhwng Duw 
J â'ianwyl blant o ddynolryw. 
|15 Y Pâb, cyfodi'n uchel wnaeth, 
IJ ÍI honi'r hawl'o faddeu'r aeth: 
Os cai eì'dalu am ei swydd, 
| Maddeuai bechod pawb yn :hwydd, 
J16 Cyhoeddi wnaeth âg uchel lêf, 
Fod gallu yn ei feddiant ef, 
I ddwyn eneidiau maes o'r tân, 
Os cai lawn dâl am hyny 'mla'n, 
417 Hîrc amser ar ein daear bu, 
Fel hynyn nôsod'wyliwchd&, 
Heb lewyrch haul, na lleuud 'chwaith, 
Dros holl derfynau 'r ddaear faith, 


a 
a 


ì O bo 
WL id YF Y dh Y  — 





12 


18 N'ol hyn, o'r pydew mawr i'r lan, 
Cyfododd rhaì i wêi'd yn wan; 
Ond gadael wnaethant ar eu hol, 
Rhan fwyaf heb ddiwygio'n ol, 

r9 O hyny allan yn ddiball, 
Cyfododd un ar ol y llall, 
I ddangc8 ymdrech mawr a zêl, 
Dros y gwirionedd yn ddi-gêl.. 


20 Er hyny'n wir, os sylwi wnawn,: 
Gwel'd mawr dywyllwch €tto gawn; - 
Wrth*hyn mae'n debyg awi y bydd 
Ryw amser-bîr cyn petffeith ddydd, 


21 Fe ddengys y tywyllwch mawr, 
A'r holl deifysgoedd sydd yn awr» 
Mi 'chydig o ddiwygiad sy' , 

Hyd ymd ar ein daear ni. 

22 Ond pan ddeallir crefydd. Crist, 
Ni welir blin gaethiwed trist: 

Pan ddêl y wawr yn o'eu ddydd, 
sPob bwystfil drwg, fe â dan gudd. 

23 Os allun o'r tywyllwch dô. 

Y dŵeth y drygau fu ac sy 
O cyd-ymdîeched pawb yn awr, 
I wêl'd y-goleu bardd ei wawr, | 

24 'R efengyl drefnodd y gwîr Dduw, 
Yn rheol bywyd dynolryw, 

Os deill hon wna pawb o'r byd, 
Gorfoledd Ieiuw drostoì gyd. 
25 Yna ymryson mwy ni bydd; 
Ond cariad peiffaith, ef a fydd | 
Yn llywodraethu môr a thìr, 
Fel meddo 'pawb lawenydd, gwîre 
<. . DIWEDD. 


—_ a 


MD UN taa 

Dymunir u'r rhai'a bryno y Papuryn hwh eì cadw yn'I& 

; ah i ; an 

gan y bwnitdur Cyhoediu lo, ymhudig o Waith yr un Awawri 
ar yr un plygiad el y gellir eu dodi ynghyd. 





